HUTUBA VA IJUMAA 
a 2022/11/4 


FADHILATU SHEIKH 
AD-DAKTUUR 


ABDUL-MUHSIN IBNU 


MUHAMMAD AL-QAASIM mn 


IMAMU NA KHATIBU WA MSIKITI MTUKUFU WA MTUME 


KWA ANUWANI 


KUEPUKA MALI YA HARAMU 


B a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 1 


KUEPUKA MALI YA HARAMU b 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, 
tunmhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah 
kutokana na shari za nafsi zetu, na kutokana na 
amali zetu mbovu, vule ataongozwa na Allah, 
basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye 
kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, 
na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad 
ni mja wake na mtume wake, swala na salamu 
za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


[Ammaa ba'du] Ama baada va himdi hii: 


Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - 
kama ipasavyo kumcha, na mchungeni 


(1) [Hotuba hii] imetolewa siku ya ijumaa, tarehe kumi 
ya mwezi wa Rabiu Th-Thaani, mwaka elfu moja mia 


nne na arobaini na nne. 


a-algasim.com 


2 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


(chungeni amri zake na makatazo yake] katika 
siri na minong'ono. 


[Ayyuhal muslimuun), Enyi waisilamu: 


Mali ni neema kubwa kutoka kwa Allah, 
kwayo ndio ardhi inaimarishwa, na majanga 
hufarajika, na mahitaji hutimizwa, na (kwavol 
hupatikana mambo ya muruwa, na sifa njema 
huchumwa, (Mtume) swala na salamu, 
zimshukie amesema: ((Ni uzuri ulioje wa Mali 
mema yanaomilikiwa na mtu mwema)), 
imepokewa na Bukhari katika Al-Adabul 
Mufrad, na maisha ya watu hayasimami ila 
kwa mali; na kwa ajili hiyo walipambiwa na 
wakapendezeshewa [mali] katika nafsi zao, 
(Allah) aliyemkuu wa shani amesema: 


a-algasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 3 


7 AAA 47 >% A aAA AD 
By pa bi ESHS YN Sasi 


{Watu wamepambiwa kupenda 
matamanio ya wanawake, na wana, na mirundi 
ya dhahabu na fedha, na farasi asili, na 
mifugo, na mashamba. Hayo ni starehe ya 
maisha ya duniani; na kwa Allah ndio kwenye 
marejeo mema} [Aalu Imran: 14] 


Na kila kilicho katika ardhi miongoni 
mwa vizuri basi asili ni kuwa ni mubahi kwa 
waja; ili wajisaidie navyo katika kumtii Allah, 
[Allah] aliyetukuka amesema: 


F Palit ATT i ja 7 fug jk bt 
VI Ja WA GG Á K 
GEE sl N G 
{Na amefanya vikutumikieni vilivyomo 


mbinguni na vilivyomo katika ardhi, vyote 
vimetoka kwake} [Al-Jaathiyah: 13], na njia 


a-alqasim.com 


4 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


va Mitume na wafuasi wao ni: Kuchukua cha 
halali na kula vilivyo vyema, 


s Z og 


H GLa ih Lib a K EN G 
CEIR 


{Enyi Mitume! Kuleni vyakula vizuri na 
tendeni mema} [Al-Mu'minuun: 51]. 


Na Allah alizitahini umma zote 
zilizotangulia kwa fitina, na fitina ya umma 
huu ni mali, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie amesema: ((Hakika unao kila umma 
fitina, na fitina ya umma wangu ni mali)), 
imepokewa Ahmad. 


Na mja ataulizwa kuhusu mali yake - 
katika kuyachuma na kuyatumia -, Mtume 
swala na salamu za Allah zimshukie amesema: 
((Miguu miwili ya mja haitaondoka siku ya 
Kiyama hadi aulizwe kuhusu umri wake 
alivyoumaliza? Na kuhusu elimu ametenda 
nini? Na kuhusu mali yake ameyachuma 
kutoka wapi? Na ameyatumia katika nini? Na 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 5 


kuhusu mwili wake ameumaliza katika nini2)), 
imepokewa na Tirmidhi. 


Na kuamiliana na watu kwa mali ni 
mizani va tabia na kiwanja cha muruwa, basi 
atakave amiliana na watu kwa mali na 
wakamshuhudia na ukweli na uaminifu; basi 
hilo ni dalili va wingi wa akili vake na 
ukamilifu wa Dini vake. 


Na haki za waja baina yao 
zimejengewa juu ya ushindani (yaani: 
kinyume ya msamaha], kwa ajili hii Allah 
amekataza waja wake baadhi yao kula mali ya 
baadhi kwa batili; kwa ajili ya kupatikana 
ndani ya hiyo kuzidisha ugomvi, uadui na 
chuki, (Allah) aliyetakasika amesema: 


a-algasim.com 


6 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


{Wala msiliane mali zenu kwa baatili) 
(Al-Baqarah: 188) 


Na uharamu wa kufanviwa uadui mali ni 
kama uharamu wa kufanviwa uadui damu na 
heshima, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alipohotubia watu siku va kuchinja 
(idi va dhul-hijjal akiwa Minaa, alisema: 
((Hakika damu zenu, mali venu na heshima 
zenu ni haramu kuzifanyia uadui, kama 
uharamu wa siku yenu hii, ndani ya mwezi 
wenu huu, ndani ya mji wenu huu)), 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


Na kuamiliana kwa mali baina ya watu 
ni miongoni mwa misingi ya mambo ya 
mubahi ambayo watu hawana budi nayo katika 
maisha yao, wala hakutimii kunufaika kwao na 
kustarehe kwao na hilo ila pamoja na ukweli 
na uaminifu. 


Na anao shetani njia nyingi katika 
miamala ya watu ya kimali ili kuwaingiza 
katika walioharamishiwa, na hakika dalili 
zimekuja na makemeo makali kwa 


a-algasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 7 


atakaveingia katika mtego wa shetani, na akala 
mali va watu kwa batili kwa aina vovote. 


Na ukweli na ubainishaji ni msingi 
katika miamala baina va watu, [Mtume] swala 
na salamu zimshukie amesema: 
((Wanaouziana wawili wana hiyari madamu 
hawajaepukana, basi endapo watakuwa 
wakweli na wakabainisha; watabarikiwa katika 
mauziano yao)), wameafikia Bukhari na 
Muslim kuipokea. 


Na bei ya kitu kilicho na udanganyifu 
ndani yake, ujinga au ghushi katika 
kinachouzwa ni miongoni mwa mambo 
yalikuja makemeo ndani yaje, Abu Huraira 
Allah amridhie amesema: ((Mtume swala na 
salamu za Allah zimshukie alipita kando ya 
rundu la chakula, akaingiza mkono wake ndani 
yake, basi vidole vyake vikapata umajimaji, 
akasema: Ewe muuza chakula, ni nini hii? 
Akasema: Ewe Mtume wa Allah, kimepatwa 
na mvua, akasema: Ungekiweka juu ya 
chakula watu wakione?! Atakayefanya ghushi 
si katika mimi)), imepokewa na Muslim. 


a-algasim.com 


8 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


Na waumini ni nofu moja, na miongoni 
mwa venve kuwafarakanisha ni ushindani 
uliokejeliwa katika mali, basi atakave uza juu 
va biashara va nduguve au akamfanvia 
upinzani mnadani, au akamuongezea thamani 
va bidhaa ilihali haihitajii; basi atakuwa 
amefanya haramu, (Mtume) swala na salamu 
za Allah zimshukie amesema: ((Msihusudiane 
wala msizidishianeni katika bei, wala wala 
msichukiane, wala msipeane kosogo, wala 
wasiingie biashara baadhi yenu juu ya biashara 
ya wengine)), wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 


Na Allah aliyetakasika ni Mtukufu, 
hakitumiki kiapo kwa jina lake ila katika 
jambo adhimu, na muumini hujitakasa 
kutokana na kuapa katika miamala, kwani 
atakayeapa juu ya bidhaa kwa ukweli ili 
kuwavutia watu kuinunua basi mali yake 
hutolewa baraka, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie amesema: ((Kiapo ni chenye 
kuendesha bidhaa - yaani: ni chenye kufanya 
bidhaa iuzike -, ni chenye kutoa baraka - 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 9 


vaani: ni sababu va kutoka baraka vake-)), 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


Na atakaveapa kwa urongo juu va bidhaa 
ili itembee kwa watu; hakika huyo 
amekusanya baina ya maovu matatu: urongo, 
kumdharau Allah na kumhadaa mnunuzi, Abu 
Dhar Allah amridhie amesema: Mtume swala 
na salamu za Allah zimshukie amesema: 
((watu watatu Allah hatowazungumzisha siku 
ya kiyama, wala hatowaangalia, wala 
hatowatakasa, na watakuwa na adhabu kubwa, 
akasema: Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie akayasema mara tatu, Abu Dhar 
akasema: Wamekosa na kuhasirika, ni nani 
hao ewe Mtume wa Allah? Akasema: mwenye 
kufanya isbali (kupitisha nguo chini ya macho 
ya miguu], mwenye kumtajia mtu fadhila 
alizomfanyia, na mwenye kutembeza bidhaa 
yake kwa kiapo cha urongo)), imepokewa na 
Muslim. 


Na kutimiza ahadi, kuhifadhi maagano 
na kutekeleza masharti walioekeana watu ni 


a-algasim.com 


10 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


miongoni mwa mazuri ya Dini ambayo Allah 
amevamrisha, [Allah] aliyetukuka: 


3  bl- TÊ € 3 zoos, P — fe Az 
RRS EM TARS je N Gè 


{Enyi mlio amini! Timizeni ahadi} (Al- 
Maidah: 1], na [Mtume] swala na salamu 
zimshukie amesema: ((Waisilamu wapo juu ya 
masharti yao; ila sharti lililoharamisha halali, 
au lililohalalisha haramu)), imepokewa na 
Tirmidhi. 

Mnunuzi anastahiki bidhaa aliyoilipia 
kamili, na mpunjaji kwa ajili ya kupunguza 
haki ya mnunuzi Allah amemuahidi hasara na 
maangamivu, [Allah] aliyetukuka amesema: 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 11 


7.3 z3 AAI $ AER zier 
a OA AP A PIE IB e IA 


AA 


{Ole wao hao wapunjao! x Ambao 
wanapojipimia kwa watu hudai watimiziwe x 


Na wao wanapowapimia watu kwa kipimo au 
mizani hupunguza) (Al-Mutwaffifiin: l-3) 


Na walaji riba wanachukua zaidi va 
wanachostahiki, na pindi alipokuwa [mlaji 
riba) ni mwenye kumdhuhirishia mvonge 
nguvu, basi Allah Mwenye nguvu alimpiga 
vita, (Allah) aliyetakasika amesema: 


a-algasim.com 


12 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


Z 2322, i 14 3AA Gow — 
ETEF S a35 o VA ALS ii Aa 


> 
x d 
Bad — 


a 
E 


KA 37 DNS A! y 2 i: 


(Envi mlio aminil Mcheni Allah, na 
acheni riba zilizo bakia, ikiwa nvinvi ni 


Waumini x Basi mkitofanva jitangazieni vita 


na Allah na Mtume wake) (Al-Baqarah:278- 
279), nave pamoja na kuhasirika katika vita 
hivi ameahidiwa laana, Jaabir Allah amridhie 
amesema: ((Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie amemlani mwenye kula riba, 
mwenye kulisha, mwenye kuiandika na 
mashahidi wake wawili, na akasema: wao 
wako sawa [katika dhambij), imepokewa na 
Muslim. 


Na masharti katika muajiriwa ni nguvu 
na uaminifu, (Allah) aliyetukuka amesema: 


a-algasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 13 


e Kd ya f. 
FISS kubi JB 
za — — z 


{Hakika mbora wa kumuajiri ni mwenye 
nguvu na muaminifu} (Al-Qaswas: 26), na 
atakavedai kuijua kazi fulani na hali haijui, na 
akachukua mali kutoka kwa watu kwa ajili 
hivo; basi hakika amewahadaa na asivokuwa 
nayo, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
amesema: ((Mwenye kudai ambayo hajapewa 
ni kama aliyevaa nguo mbili za urongo)) 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 
yaani: anavejikithirishia [kwa madai] mambo 
asiyokuwa nayo - kwa kudhihirisha, 
anajikithiria kuwa anayo mambo asiyokuwa 
nayo; anajidhihirisha kwa hilo kuwa anao 
mingi na anajipambe kwa batili-; basi huyo 
amekejeliwa kama alivyokejeliwa aliyevaa 
nguo mbili za urongo. 


Na Allah aliyetakasika ni hasimu wa 
madhalimu, na amebainisha wazi kuwa Yeye 
ni hasimu wa watu watatu kwa ajili ya ubaya 


a-algasim.com 


14 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


wa amri yao, na miongoni mwa hao: Ni yule 
aliyewanyima wafanyi kazi na waajiriwa haki 
zao, au akachelewesha kuitekeleza, [Mtume] 
swala na salamu zimshukie amesema: ((Allah 
alivetukuka amesema: Watu watatu Mimi ni 
hasimu wao siku va Kivama: Mtu alitoa 
[ahadi] va Allah kisha akavunja, na mtu 
alivemuuza alivehuru na akala thamani vake, 
na mtu alimuajiri mtu akatekelezewa haki vake 
na asimpe ujira wake)), imepokewa na 
Bukhari. 


Na atakayemfanyia hisani mwenzake na 
akamkopesha basi haki yake ni kushukuriwa, 
na aliyekopesha aliyemuweza wa kulipa deni 
lake na wala hamlipi mwenyewe au 
anachelewesha katika hilo [kulipa]; ni dhalimu 
anamdhulumu alivemkopesha, ni mwenye 
kukanusha hisani yake, ni mwenye kula mali 
ya watu kwa batili, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie amesema: ((kuchelewesha kwa 
mwenye uwezo ni dhuluma)), wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 


a-algasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 15 


Na haki za waja zimejengewa juu va 
[msingi wa] kumpa kila mwenye haki haki 
yake, na kumyima kila asiyestahiki 
anachokitaka, na mwenye kutoa rushwa na 
mwenye kuchukua wamejipeleka katika laana 
ya Allah, Abdallah ibnu Amr Allah amridhie 
amesema: ((Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie amemlani mwenye kutoa rushwa na 
mwenye kupokea)), imepokewa na Tirmidhi. 


Na atakaye tawala jambo au akashika 
cheo kisha akakubali zawadi za watu basi 
atakuwa amezichukua bila ya haki, na 
atakutana na Allah akiwa amezibeba, Abu 
Humeid As-Saa'idi Allah amridhie amesema: 
((Mtume wa Allah swala na salamu za Allah 
zimshukie alimtumia mtu (kusimamia) sadaka 
za [kabila la] banii Suleim [mtu huyo] anaitwa 
ibnul Lutbiyyah, basi aliporudi akamfanyia 
hesabu, akasema: Haya ni mali yenu na hii ni 
zawadi, basi Mtume wa Allah swala na salamu 
za Allah zimshukie akasema: ikiwa wewe ni 
mkweli si ungekaa katika nyumba ya babako 
na mamako hadi ikakuijia zawadi yako?! 


a-alqasim.com 


16 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


Kisha akasema: Hakika mimi humtumia mtu 
miongoni mwenu juu va kazi ambavo Allah 
amenitawaza, kisha anakuja na kusema: Hava 
ni mali venu na hii ni zawadi nimepewa mimi, 
basi si angekakaa katika nvumba va babake na 
mamake hadi zawadi yake ikamuijia21 Naapa 
na Allah hachukui mmoja wenu kitu chochote 
bila ya haki yake ila atakutana na Allah siku 
ya Kiyama akiwa amekibeba! Kisha 
akanyanyua mkono wake hadi weupe wa 
kwapa lake ukaonekana, akisema: 
[Allahumma] Ewe Allah, je nimefikisha)), 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


Na uaminifu ni miongoni mwa mambo 
aliyoamrisha nayo Allah Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie mwanzoni mwa 
kutumilizwa kwake, Hiraglu alisema 
kumuambia Abu Sufiyan Allah amridhie: 
(Yuwaamrisha nini - yaani: Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie -? Akasema: 
Anatuamrisha tumuabudu Allah peke yake 
tusimshirikishe na chochote, na anatukataza 
kuwaabudu waliokua wakiabudiwa na mababa 


a-algasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 17 


zetu, na  anatuamrisha swala, sadaka, 
kujihifadhia heshima, kutekeleza ahadi na 
kufikisha amana), imepokewa na Bukhari, 
nayo [amana] ni miongoni mwa mambo 
atakayohesabiwa nayo mja siku ya Kiyama 
katika visimamo vizito mno, na kwa ajili ya 
ukubwa wa shani yake na uchunzi wa haki 
yake; itasimama katika (Swiraat) daraja la ya 
jahannamu, [Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie amesema: ((Amana na kizazi 
vitatumwa, basi visimame mbavuni wa 
Swiraat - kuliani na kushotoni -)), imepokewa 
na Muslim. 


Na msimamizi wa wakfu za waisilamu 
asipochagua la manufaa zaidi, au akala 
kutokana nayo zaidi ya sehemu aliyowekewa, 
au akamyima anayestahiki, au akahalifu sharti 
la waliotoa wakfu [hiyo]; basi hakika atakuwa 
amepoteza alioaminiwa nalo, na Mola wako ni 
Mwenye kuwavizia. 


Na ambaye hakupitisha wasia wa maiti 
wake, au akachelewesha katika kuupitisha, au 
akahalifu mujibu wake, au akaficha sehemu 


a-algasim.com 


18 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


vake venve kupunguza hadhi vake; basi hakika 
atakuwa amemdhulumu maiti, na Allah ni 
[Raqiibu] Mwenye kumpeleleza. 


Na aliyeusiwa kumsimamia yatima au 
madhaifu pindi anapowadhulumu, au 
akawanyima haki zao atakuwa 
amewadhulumu, (Allah) alivetakasika 
amesema: 


(Hakika wanao kula mali va mavatima 
kwa dhulma, hapana shaka vovote wanakula 
matumboni mwao moto, na wataingia Motoni) 
(An-Nisaa: 10). 


Na vule ambave itakuwa katika mkono 
wake amana au alichoazimishwa kisha 
akakanusha, au akafanya upungufu katika 
kukihifadhi na akakiharibu, au alikodisha kitu 
akakiharibu, au watu walimuamini katika 
muamala na akawahini, hakika atakuwa 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 19 


amekula mali kwa batili, na alivekanusha ni 
kama aliyeiba, Aisha Allah amridhie 
amesema: ((Alikuwa mwanamke wa kabila la 
Makhzumi akiazima chombo kisha akikanusha 
[kuwa ameazimwa chombo hichol, basi 
Mtume akaamrisha mkono wake ukatwe)), 
imepokewa na Muslim. 


Na atakayemnyima mrithi nasibu yake 
katika urithi, au akampunguzia, au akamfichia, 
basi atakuwa amekula haramu, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie amesema: 
((zifikisheni faradhi (haki za urithil kwa 
wenyewe)), wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 


Na atakavemfanvia uadui dhaifu - 
miongoni mwa mama au mke au binti - kwa 
nguvu zake na utawala wake, na akachukua 
mali yao; basi akumbuku nguvu za Allah juu 
yake, [Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie amesema: ((si halali mali ya mtu ila 
inapokuwa ni kwa kutaka na mwenye kwa 
roho safi)), imepokewa na Ahmad. 


a-alqasim.com 


20 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


Na atakavevamia ardhi au akabadilisha 
mipaka yake; atalipwa kwa jinsi va 
aliodhulumu, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie amesema: ((atakayedhulumu ardhi 
kiasi ya shubiri; atazungushwa nayo kutoka 
ardhi saba)), wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea, yaani: Ardhi iliyovamiwa itakuwa 
katika shingo yake kama ringi hadi ardhi za 
chini. 

Na atakayekata haki ya muisilamu kwa 
kiapo - hata lau itakuwa kitu kidogo - Allah 
atamuwajibishia moto, [Mtume] swala na 
salamu za Allah zimshukie amesema: 
((atakayekata haki ya muisilamu kwa kiapo 
chake basi hakika Allah amemuwajibishia 
moto, basi mtu akasema: Na hata lau itakuwa 
kitu kidogo ewe Mtume wa Allah? Akasema: 
Hata kama itakuwa ni kijiti cha msuwaki)), 
imepokewa na Muslim. 


Na anayeomba watu mali yao bila ya 
mahitaji wala njaa ya kuangamiza hakika 
anaomba kaa la moto, Mtume swala na salamu 
za Allah zimshukie amesema: ((Atakayeomba 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 21 


watu mali vao kwa kutaka kukithisha mali 
vake, hakika anaomba kaa la moto; basi 
ajipunguzie au ajikithirishie)), imepokewa na 
Muslim. 


Na kila muamala wa kuamiliana na watu 
unapokuwa na dhuluma, au madhara, au hila, 
au kunvima alivowajibisha Allah, au kufanva 
alivoharamisha; basi huo ni katika kula mali 
kwa batili. 


Na haramu iko na boma la mambo va 
utata, atakavevuka boma ataogopewa kuingia 
katika haramu, na atakavejikinga na utata na 
akaepuka; basi hakika atakuwa amehifadhi 
heshima yake na ameitakasa Dini yake. 


Na muisilamu [hakika] ni yule ambaye 
waisilamu watasalimika kutokana na ulimi 
wake na mkono wake, na akatoka duniani na 
hali hakuna baina yake na baina ya yeyote kati 
ya waisilamu ugomvi katika nafsi au mali, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
amesema: ((Mimi natarajia nikutane na Allah 
na hali hakuna yeyote kati yenu anadai 


a-algasim.com 


22 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


dhuluma katika damu au mali)), imepokewa na 
Ahmad. 


(wa ba'adu), na baada va yaliotangulia, 
[ayyuhal muslimuun) envi waisilamu: 


Basi mali va haramu - hata vakakithiri - 
vametolewa baraka, ni venve kuleta uovu na 
misiba, ni venve kuzuilia saada, ni venve 
kumkasirisha Mola mlezi, na mja 
anaponvanvua mikono yake [kuomba] 
hataitikiwa dua zake. 


Na mwenye akili ni yule aliyeweka 
mali katika mkono wake wala si katika moyo 
wake, na akamcha Allah, Rifa'a Allah 
amridhie alitoka pamoja na Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie kuenda Sehemu ya 
kuswali, akaona watu wanauziana, basi 
akasema: ((Enyi wanabiashara, wakamuitikia 
Mtume swala na salamu za Allah zimshukie, 
na wakainua shingo zao na macho yao kwake, 
basi akasema: Hakika wanabiashara 
watafufuliwa siku ya Kiyama wakiwa waovu, 
isipokuwa yule aliyemcha Allah, akafanya 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 23 


wema na akawa mkweli)), imepokewa na 
Tirmidhi. 

Na mali va halali - hata yakiwa 
machache - ni mingi yakiwa pamoja na 
kukinai, yao ni bora kwa mja kuliko 
kushindana katika mali bila ya kujichunga 
wala uongofu kutoka kwa Allah, (Mtumej 
swala na salamu zimshukie amesema: 
((wallahi siwaogopei ufukara, lakini naogopa 
mukunjuliwe dunia, kama ilivvokunjuliwa 
kwa waliokuwa kabla yenu, basi 
mukashindaniana kama walivoshindaniana, na 
iwaangamize kama ilivowaangamiza)), 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


[Audhu billaahi mina sh-shaitwaani 
rrajiim), najilinda na Allah kutokana shetani 
aliyefukuzwa katika rehema 


a-algasim.com 


24 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


iż PT 


oL ijai a led 
a a 


{Enyi mlioamini! Msiliane mali yenu 


kwa dhuluma, isipokuwa iwe biashara kwa 
kuridhiana wenyewe} (An-Nisaa: 29). 


Allah anibarikie mimi na nyinyi katika 
Qur-ani tukufu... 


a-alqasim.com 


KUEPUKA MALI VA HARAMU 25 


HOTUBA VA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema 
Wake [kwetu], na shukrani zote astahili Yeye 
kwa kutuafikia na kutuneemesha, na 
nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye 
kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; 
ili kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya 
kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
(Allah) na Mtume wake, swala na salamu 
nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wa 
nyumba yake na Masahaba wake. 


(Avvuhal muslimuun], enyi waisilamu: 


Mali ya halali ni mengi mazuri, na Allah 
aliyetukuka ni Mola Mlezi wa waliowazuri, na 
atakayehifadhi mipaka ya Allah katika 
aliyompa na akatekeleza haki zake katika 
aliyomruzuku; Mola Mlezi atamzidishia na 
atamkirimu, na atayakubali maombi yake, na 
atambarikia katika mali yake machache, na 
atamkunjulia riziki yake. 


Na atakayepewa mali ya halali na Allah, 
akayatumia katika utiifu, na akayaepusha 


a-algasim.com 


26 KUEPUKA MALI VA HARAMU 


maasi; basi hakika amepewa jambo ambalo 
wema wanalitamani, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie amesema: ((Hakuna husuda (yaani: 
kutamani upate kama alivyopata 
aliveneemeshwaj ila katika mambo mawili: 
Mtu aliepewa Kitabu (Qur-ani) na Allah na 
akasimama navo wakati wa usiku, na mtu 
alivepewa mali na Allah, nave anavatoa 
sadaka katika vipindi vva usiku na mchana)), 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


Na alivefilisika kwa hakika kati va waja 
si yule aliyekosa utajiri kwa ajili va uchache 
wa mali yake, lakini aliyefilisika ni yule 
aliyekosa kukusanya mazuri na kuacha maovu, 
akala mali ya watu kwa batili na akavuruga 
heshima za na damu zao bila ya haki. 


Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha 
kumswalia na kumsalimia Nabii wake... 


a-algasim.com 


ee tf +e ya 
ġ + 


e 2022/11/4 a ttti 


A 
EEN NEA AISGAA 


ka 
> 


fxi JI wlc 


dilisiguli ASUL danjia 


B a-alqasim.com 


